LLYTHYR 

ODDIWRTB 

CAPT.  D.  JONES  AT  WM.  PHILLIPS, 

YN     CTNNWTS 

>J*EWYDDION    O    SEION. 


Dittos  Manti,  Mamrth,  1851. 

Fr  Anwvl  Frawd  Phillips, — Gyda  phleser  y  oyfrinachaf  k 
ehwi  trwy  lythyr,  yn  absennoldeb  pob  cyfrwng  arall;  er  nad 
jw  Uythyr,  ond  cyfrwng  gwael  i  drosglwyddo  fy  meddyliau  ami 
o  barthed  i,  a'm  teimladau  biraethlon  tuag  atoch  chwi,  tuag  at  /y 
anwyl  frodyr  yn  yr  offeiriadaetb,  ynghyd  a'r  hoU  Saint  anwyl 
yna.  Credwch  fi  nad  ydych  bytli  un  ditrrnod  o'm  meddwl,  ac  y 
mae  dymuniadau  goreaaf  fy  nghalon  yn  cael  eu  hofirymu  oddiar 
yr  allor  deuluaidd  i  fyny  yn  feunyddiol  ar  eich  rhan,  at  yr  Hwn 
«  ddichon  eich  cadw  chwi  yn  ddiogel,  a'ch  casglu  yn  ngbyd  i'w 
wared  fan;  lie  y  cewch  glywed  8»n  hyfryd  ganiadan  Seion  fodd- 
ygoliaethus,  yn  He  cael  swfrdanu  eich  clustiau  gan  ochain  a 
graddfanau  trancedig  cyfeillion,  perthynasau,  ac  anwyliaid;  lie 
y  cwrddwch  a  brawd  a  ffrynd  4  gwen  siriol  ar  eu  gruddiau,  yn 
index  o  galon  lawen  a  didwyll,  yn  He  fel  y  mae  yna,  yn  caeh 
eich  poeni  gan  olwg  eichiyd,  e.  rbincian  dannedd  arnoch  ar  hyd 
yr  heolydd,  gan  y  rhai  ag  y  dymnnech  eu  Uesoli ;  mcgys  y  cefais 
innaa  Ira  yna.  Mae  awydd,  lond  fy  mryd,  er  pob  peth  a  fu,  am 
weled  lluoedd  Cymru  yn  mwynhau  y  ddysgeidiaetb,  y  llonydd- 
wch,  a'r  heddwch  sydd  yma ;  a'r  waredigaeth  rbag  afieohyd, 
plaiku,  a'r  gormes  ag  sydd,  yn  ol  pob  banesion  a  phrophwydol- 
iaethau,  yn  paibau  i  ysgnbo  trigolion  truonus  y  byd  yna  i  fyd 
yr  ysbrydoedd,  parod  nen  beidio,  ao  yn  sathru  y  gwtddill  dan  en 
garnau  haiarnaidd  i'r  Uwch  heb  obuitb  am  ymwared.  Buan  j 
delo  y  dydd  y  cewch  oil  weled  eich  hunain,  ac  y  cafTwyf  finoaa  y 
pleier  o'ch  cwmni,  yn  nyffrynoedd  y  mynyddoedd  heddychol  ms 
iacbua  byn,  ac  yn  mwynhau  eich  gwala  o  dir  CTrwytblon  iV 
lafarlo,  heb  dalu  rbtnt  aa  nemawr  o  dreth  1  neb  an   dano,  k 


P 


digon  o  gyflog  i'ch  boddlonrwydd  »m  bob  celfyddydiaeth;  ie, 
pan  J  cewcb  chwi,  megys  ag  y  ca  pawb  ereill  yma,  gyflswn 
firynhad  o'r  boll  elfenau,  eiddo  a  chyDnysgaeth  ein  Tad  iV 
blant.  A  cliewch  hefyd  beiflaith  gyfraith  rhyddid  i'ch  amddiffyn 
yn  eich  boll  iawnderau,  ac  i'ch  hannog  i  wneyd  pob  daioni,  as 
hefyd  i'ch  cospi  am  y  trosedd  ileiaf  a  wnewch  yn  wybodus.  Ein 
swyddwyr  eglwysig  a  gwladwriaethol  ydynt  yma  o  honom  ein 
liunain,  o'r  diwedd,  mepya  ag  y  prophwydodd  Esaiah,  y  byddai 
ar  y  Saint  yn  y  dyddiau  divjeddaf.  Daeth  y  newydd  yma  yn 
ddiweddar  fod  yr  Unol  Daleithiau  wedi  caniatau  i  ni  yma  fod  yn 
Dlriogaeth,  a  dewis  ein  parchus  Lywydd  B.  Young  yn  Llywydd; 
a  cfaaniatasant  anrhegion  Aaelionvs  i'r  Diriogaeth  Newydd,  as 
jstyried  pwy  ydynt.  Mae  ein  cyffiniau  yn  cyrbaedd  i'r  doau. 
byd  ledred  37  gradd  gogleddol.  Da  y  dywedodd  ein  Brenin, 
"  Byddwch  gall  fel  y  earff,  a  diniwed  fel  y  colomenod,"  a  da 
fyddai  i'w  ddeiliaid  oil  gofio  hyny  yn  barhaus. 

Mae  sefyllfa  y  Saint  yma  yn  dra  llwyddiannus,  yn  ysbrydol  » 
thyromorol.  Cynnyrcha  y  dyffrynoedJ  hyn  wenith,  baidd,ceircbj 
elornn,  a  phob  amrywiaeth  o  gnydiau  a  Uysiau  ag  a  dyfant  yn 
Uhrydain  ;  eithryn  llawer  mwy  toreithiog,  a  llai  o  drafael,  ond,yn 
nnig  y  dwfrhan,  yr  hyn  eydd  yn  orchwyl  manwl  a  dy fal,  o  herwydd 
nad  oes  yma  ddigonedd  o  wlawogydd  yn  yr  baf  heb  hyny.  Y  modd 
«g  y  dfffrhoir  yr  yd  yw  drwy  agoryd  cwysau  S'r  aradr,  wedi  ban, 
yobydig  droedfeddi  oddi  wrth  eu  gilydd,  mewn  modd  ag  y  rbeds 
y  dwfr  yn  araf  ar  hyd-ddynt ;  yr  hwn  a  geir  o'r  afonydd  cyfagos 
drwy  ffosydd  a  dorwyd  i'r  perwyl.  Ac  y  mae  y  tiroedd  hyn  o'r 
fath  natur  fel  ag  y  treiddia  dwfr  drwy'r  oil  o'r  cwysau  hyn  mewn 
yobydig  oriau;  ac  yna  troir  y  dwfr  yroaith  efallai  am  wythnos, 
mwy  neu  lai.  Fel  hyn  cynnyichir  yn  gyffredin  40  bwsbel  yr 
erw  0  wenilh,  nid  anfynych  ychwaneg;  a  gwn  am  rai  a  gawsant  r 
iwm  anhygoel  o  dros  200  bwsbel  ar  ol  heuad  un  bwsbel,  peth 
anghyffrodia  oedd  hyn  er  ei  fod  yn  wir  am  yr  uchod.  Gwenilh 
California  a  heuir  yma  fwvaf,  yr  hwn  a  gynuyrcha  amryw  wellt 
«r  bob  hedyn,  weilhian  ugeiniau,  canys  rbifais  hwy  fy  hunan ; 
•'r  tywysenau  yn  fTorchi  i  amryw,  o  gryn  faintioli,  o  herwydd 
yr  hyn  gelwir  nn  malh  y  "  saith  penog.''  Pris  y  gwenith  yn  awr 
y  w  2  ddolar  50  cents  i  3  dolar  y  bwsbel ;  bu  ei  bris  er's  tro  JD  ol 
yn  owcbolawer;  ac  yn  yr  h4f  diweddaf,  i'r  ymfudwyr,  bo  oyn 
■•haled  1  25  cents  y  pvyi  am  flawd,  ceircb  a  haidd  ychydig  ya 


rb&tscb;  cloron  tua  dolar  y  bwsbel,  jmenyn  30  cents,  caws  jr 
an  bris  neu  lai.  Cyilogau  crefftwyr  yJjnt  o  2  ddolar  i  4  dolar, 
jweilhwyr  o  1  i  2  dolar  y  dydd.  Wrlb  y  mis,  o  12  i  20  Jolar  y 
mis  am  y  flwyddyn  ^  ac  jr  wyf  fi  yn  awr  yu  talu  i  uu  o'r  bechgya 
Cyiureig  o  gyflog,  200  dolar  y  flvfyddyn,  a'i  fwyd  a'i  olcU,  ac  i 
un  crwt  arall  tu  15  oed,  100  dolar.  Hel'yd  i  forwyn,  I  dolar  a 
30  cent  yr  wythnos,  a  dolar  i'r  Hall,  sef  Cyniry  ;  y  gyflog  gyff- 
redin  i  forwynion  yw  dolar  yr  wythuos,  ac  yr  oedd  galwad  mawr 
am  fercbed  Cymru,  hyd  onid  aetbant  yn  rby  drachnantus  am 
gyflog.  Yr  wyf  yn  ysgrifecu  fel  byn  am  y  Dyffrynoedd  byu  yn 
gy(Tredinol,  ac  nid  am  ryw  fan  yn  neillduol,  rbag  i  ehwi  fy 
ugliamddeall. 

Vu  y  gymmaiifa  dJiwedJaf,  dymuuodd  y  Llywydd  Yoang  arnaf 
A  wrtli  fy  enw  ar  gyhoedd  i  yrafudo  i'r  fan  hou,  sef  Sun  Pete,  ac 
felly  y  daetbum  yu  yr  Hydref.  Mae  hwu  yn  ddylfryn  gwych  a 
manteisiol  i  gyfanneddu  ynddo,  er  nad  y  w  cymmaint  a  Oyffryu  y 
Llyn  Halen  Fawr,  etlo,  jn  fny  manteisiiil  meiru  rhai  ystyr- 
iaetliau,  megys,  y  mae  yina  fwy  o  lielaelhrwydd  o  dir,  banddacb 
el  lafurio  a'i  dwfrbau,  mewn  cyfartalwcb  i'r  trigtdion,  nag  y  sydd 
yn  awr  yno;  0  herwydd  fe  synech  fel  y  mae  yno  wedi  ei  sefydlu 
eisoea!  Hawddacb  o  lawer  cael  coed,  caead,  tanwydd,  &c.,yma. 
Yn  banes  fy  nbiiith  i'r  dean  y  Uynedd,  cewcU  banes  sei'ydliad  y 
He  hwu  ;  ac  y  mae  wedi  cyunydju  eisoes  byd  nes  y  mae  yma 
rai  cannoedd  o  dai  cysurus,  a  theuiuoedd  mwyaf  cariadus,  buch- 
eddol  aheddycholar  a  welaiscrioed.  Dimgair  croes,  dim  rliegu.dim 
gormes  nac  anghyfii.nnjer  ni  welais  er  pan  wyf  yma.  Mae  genym 
dy  addoliad  helaelb  a  chysurus,  yr  hwn  a  orlenwir  bob  Sul  o  bob! 
»iriol  a  dedwydd,  cedwir  ysgol  ynddo  bob  dydd,  ac  mae  yn  ,rhy 
facb,  fel  ag  y  gorfu  i  nl  adeiladu  ysgoldy  arall  ynddiweddar.  Ced- 
wir  ynddynt  ryw  gyrddau  bob  noa  trwy  yr  wytbnos.  Adeiladwyd 
yma  hefyd  er  pan  ag  y  tiriais  i  yma,  felin  falu  yd,  melin  life 
coed,  lal/is,  a  s/iiwjles.  Mae  yma  slop,  yn  yr  hon  y  gellir  caeL 
J  nwyddau  cyffiedin  a  fynoch  braidd,  ac  nid  yw  y  prisiau  mor 
wabanol  i'r  Taleithian  ag  a  feddyliech,  oddieithr  ambell  belh., 
Ijlafurir  yn  an  cauad,  amryw  filoedi  o  erwaa  o  dir,  ac  y  mae  yn 
bleserus  gweled  mor  unol  a  brawdol  y  cyd-weilhia  pawb  er  lies, 
yr  oil  yn  mhob  pelh,  ac  mewn  gwirionedd  y  gellir  dweyd  am  y, 
bobl  byn,  niai,  "  pa  betb  bynag  yrymaflo  eu  dwylaw  ynddo  i'w 
wnsMlhur,  gwnaiit  ef  (ya  onyllysgar),  ag  a'uhoUegni."     litdi.- 


Tlid  mai  awydd  pob  un  i'w  adeiladu  y  deyrnas,  ac  wrth  hynj  tk 
unig  yr  adeilada  ei  huD.  Y  newydd  nesaf  a  lawenycha  eich 
calonau  chwi  oil,  mi  wn  wrthyf  fy  hunan.  Cenwch  cliwi  wasgar- 
edigion  Seion  drwy'r  byd  !  le,  Uawenhewch  yn  Vnysoedd  Pryd- 
einig  y  mor,  canys  yr  Arglwydd  Dduw,  er  eich  mwyn  chwi  a 
/yrha  ei  wailh  inawr,  ac  a'i  gwna  yn  fyr  mewn  cyfiawnder !  Mae 
teml  iddo  Ef  ar  gael  eu  hadeiladu  yn  Seion,  yn  yr  hon  y  caiff 
eich  eneidiaa  syohedig  chrilhau  ddrachtio  o  ffynnon  ddihysbydd 
0  wybodaeth  am  Dduw,  a'r  iawn  drefn  oM  addoli ;  am  y  nefoedd, 
ei  chyfreithiau,  ei  mwyniant  a'i  gogoniant:  a  lie  y  cewch  trwy 
ddarpariadau  ac  ordinbadau  dwyfol  eich  addasu  i  gymdeithasu 
a'i  ihrigolion,  a'ch  dysgu  liefyd  yn  yr  ethics  perffaith  a  arferir  yn 
ei  "  thrigfan  dragywyddoP*  hi.  le,  cewch  yn  eich  amser  ac  yn  ol 
eich  ffyddlondeb  feddu  cyflawnder  a  nerthoedd  yr  offeiriadaeth, 
ag  sydd  yn  llywodrnethu  yno,  ac  mhob  man  arall : — ac  wedi 
cwblhau  eich  gwaith,  a  rhoddi  i  Dduw  ac  i'w  weision,  ddigon  o 
brofion  o'ch  ffyddlondeb,  ac  o'ch  teilyngdod,  cewch  fynedfa  heU 
aeth  i  mewn  trwy  y  pyrth  i'r  Deml  yu  gyntaf,  ac  yna  o  borth  i 
borth,  hyd  y  santeiddiolaf !  Gwyn  fyd  y  dedwyddolion  hvny  ! 
Onid  yw  y  ddysgwyliaeth  am  y  fath  fwynhad, — am  gael  grym 
crefydd,  am  gael  y  ffydd  bono  a  roddwyd  unwaitb  i'r  Saint,  yn 
werth  pob  ymdiech  adyoddef  ?  Dyma  swn  rhywbeth  yn  debyg 
i  sylwedd  crefydd,  a  doethineb  ddwyfol  ;  yr  hyn  yn  unig  s 
ddiwalla  yr  eneidiau  awyddus  ag  a  gawsant  brofi  o  flaenffrwyth 
yr  Ysbryd  Glan.  Wei,  Saint  hynaws,  er  eich  cysur  a'ch  ymroad, 
aicrhaf  fod  yr  amser  dedwydd  wrth  y  drws ;  ie,  y  cyfnod  ag  yr 
hiraetha  eich  eneidiau  am  dano.  Y  peth  ag  y  dysgwn  chwi  tra 
yna  yn  ami,  a  chyda  melysdra  nefolaidd,ei  fod  yn  agos.  O 
nage,  fy  ngharedion,  nid  twyll  yw  Mormoniaelh  mewn  dim  a 
Udysgais  i  chwi,  serch  fod  rhai  yn  twyllo  eu  hunain  trwyddi. 
Iddynt  hwy  y  bydd  y  golled  annhraethadwy,  ond  i'l^ffyddloniaid 
oil,  dyry  fwy  na  all  tafod  draethn,  o  fendithion,  a  gogoniant,  a 
bywydan  diderfyn  iV  mwynhau.  Beth  ychwaneg  a  Idywedaf 
o'r  pellder  hyn  ?  Gwyddoch  eich  dyledswyddau,  ufyddhewch  i'r 
offeiriadaeth  sydd  yn  eich  plithj  ac  os  cyunaliwch  hwynt  trwy 
eich  ffydd,  a'ch  gwe'ddian,  a'ch  ufydd-dod,  hwy  a'ch  arweiniaiit 
oil  yn  ddiogel  mewn  pryd  i  fwynhad  o'r  oil  ag  a  chwennycha 
eich  calonau  ;  'io,  ac  ychwaneg  nag  a  ddaeth  i'cli  calonau  i  ddych- 
ymmygu  :    eithr  coSwcfa,  mai   angbenrhaid   cael   pro&ad   o'ch 


ffydd  chwi  yn  rahob  peth,  bob  amser.  Dyweda  Daw,  "  y  prftf» 
efe  ei  bobl  yn  Tphob  peth/'  ac  felly  ni  feddylia  rai  pethau  yn 
onig.  Dysgwyliwch  hyn  ynte,  a  gwyliwch  ac  ymfucheddwch  yn 
gywir  heddyw,  Ira  y  gelwir  hi  heddyw,  ac  felly,  chwi  a  barhewch 
hyd  y  diwedd. 

Yn  mhellach  v.r  y  pen  hwn  dywedaf  i'm  ddeall  trwy  gyfrinach 
ddiweddar  oddiwrth  y  Llywydd  Young,  eu  bod  yn  bwriadu  dech- 
reu  rhoi  cyunysgaethiadau  yn  y  Council  House,  yr  hwn  sydd  yn 
adeilad  helaeth  a  hardd,  newydd  ei  gwblau,  pan  y  dechreua  syl- 
faeniad  y  Demi,  i'r  rhai  yu  gyntaf  ag  sydd  yn  myned  ar  genad- 
iaethau  tramor.     Cyn  sylfaeniad  yr  hon,  adeiladant  fur  o  geryg 
oddiarogylch  y  Temple   Block,  yr  hwn  a  gynnwysa   ddeg  erw 
ysgwar;  yr  hwn  fur  a  fydd  ya  bedair  troedfedd  o  drwch,  ac  wyth 
0  ochder ;  ar  ben   yr   hwn   y  bydd   raur  o  briddfeini    yn    wyth 
troedfedd,  a  chwech  troedfedd  o  pickets  ar  ben  hyny.     Bydd  yn  y 
ranr  hwn  amryw  byrth,  y  rhai   a  warchaeir  gan  geidwaid :  a'r 
penderfyniad  diysgog  yw,  nad  a  i  mewn  trwy  y  pyrth  hyn  ddim 
aflan  mewn   un  mudd,  na  than  un   amgylchiad.    Canys  ar  yr 
amtnodau  hyny  yn  unig,  os  sylwasoch,  y  rhoddodd  yr  Arglwydd 
addewid  o'i  bresennoldeb  yn  y  temlau  ereill  a  adeiladwyd ;  etto 
ymlus;;odd  rhai  aflan   a  drwg  i'r  rhai  hyny,  o  herwydd  yr  oedd 
amgyichiadau  y  Saint  yn  gyfryw  nad  ellid  eu  Uuddias  fel  y  gellir 
yma.     Gwneir  cledrffordd  haiarn  i  gludo  y  ceryg  o'r  mynydd  i'r 
mur.     Ac  nid  yn  unig  dyna'r  oil  sydd  yn  myned  yn  mlaen  yma, 
eithr  mwy  o  lawer  nag  a  allaf  fi  trwy  lythyr,  eu  mynegi  i  chwi, 
Mewn  gair,  mae  y  byd  newydd  hwn  eisoes  yn  gwisgo  wynebpryd 
giriol  hena6ieth,  a'i  drigolion  diwyd  yn  llanw  cymmeriad  y  dyn- 
jonach  bach  a  diwyd  a  row'd  ar  y  lie,  sef  "  Deseret,''   yr   hyn  o'i 
gyfieithu  yr,  Gwenyn  y  mel.     Mae  yma  bedair  o  ddinasoedd 
eisoes  wedi  eu  sefydlu,  eu  cysspgru,  eu  cyfanneddu,  ac  yn  cael  eii 
hadeiladu  yn  rhyfeddol  o  gjflym,  sef  Dinas  y  Llyn  Halen  Fawr, 
Dinas  Ogden  (40  mynyd  i'r  gogledd),  Oinas  Provo  (46  mynyd  i'r 
dean),  a  Dinas  Manli  (ISOjmynyd  i'r  deau  o'r  Llyn  Halen),  sef  y 
fan  aelwid  gynt,  San  Pete.     Ma^;  cerbydau  wedi  cael  en  darparu 
a'u  sefydlu  i  redeg  bob  wyihnos  oddiyma  i  Ogden,  pa  rai  a  ddech- 
reuant  mor  gynled  ag  yr  agora  y  gwanwyn.     Mae  pontydd  wedi 
cael  en  gwneyd  dros  yr  afonydd,  a'r  (fordd  yr  hoU  bellder  wedi 
cael  ei  gwneutbur.     Mae  amryw  drefedigaethau  wedi  eu  sefydlu 
yma  a  thraw  drwy   Ddyffryn  Utah,  ac  yn    nghwr    gogleddol  y 
dyffryn  hwn,  a  melinau  wedi  '.'u  gwneyd  y  gauaf  hwn.     Mewn 
gair,  mae  dyffrynoedd  y  mynyddoedd   am   gannoedd  o  iilltiroedd 
eisoes  yn  fvw  o  drigolion  !     Syndod,  yr  ymgasglu  sydd  yma  o'r 
byd  dwyreiniol;  gellid   meddwl   fed  ei  drigolion  oil  braidd  wedi 
myned  oddicarlref,  ihwng  y  Saint  a  ddout  yma,  a'  ■  hoU  filoedd  a 
aethant  drwodd  yma  i  wlad  yr  aur.    Mae  rhyw  gyftoad  digyffelyb 
yn  bod,  o  leiaf!     Heblaw  hyn,  ymfudodd  cwmni,  yn   cynnwyi 
llawer  o  deuluordd,  nis  gwn  yn  iawn  pa  nifer,  ond  yn  mhell  droi 
gant,  o  tan  lywyddiaeth  G.  A.  Smith,  o  Ddyffryn  y   Llyn   Halen 
Fawr  i  ddyffryn  y  Llyn  Halen  Fach,  yn  lonawr  diweddaf,  y» 


■ghjda  i  phob  darpariudaa  »c  ofl'er^naa  maDt<  isiol  er  Befjdln 
trefedigaetli  yu  y  dyffryn  ag  a  nodais  ar  /v  nhaith,  yu  y  fan  lie  J 
gadaivsom  ni  eiu  wageiii,  &c.  Cyinmerasant  ymbonh  am  Bwydd- 
ya,  a  had  o  bob  math  n  y  !,  &c.  Y  bwriad  yw  cidi  ymborth,  yn 
benaf  er  diwiillu  y  miloeild  mwyowyr  haiarn,  glo,  &c.,  a  fwriedir 
anfou  yiio  yr  haf  nesaf  i  wneuthur  haiarD,&c;.  V  mae  y  Uyvpod- 
raeth  y  toa  yn  awr,  yn  g\vneulbur  darpariadau  i  ddechreu  cledr- 
ffordd  haiarn  o  Ddyffryn  y  Llyn  Halen  Fawr  i  Ddyffrya  y  Llyn 
Halen  Fach;  ac  nior  fuan  ag  y  gellir  bwriadir  ei  gyru  hi  drwodd 
i  borthladd  San  Diego  yn  y  Mor  Tawei.  Mae  Amasa  Lyman  a 
Charles  C.  Rich  (dau  apostol)  yn  awr  yn  y  Ddinas  yn  darpara 
owmni  lliosog,  ac  ar  gyciiwyn  bellach  i  wladycbu  yn  Wiliiams'e 
Ranch,  gerllaw  Los  Angeles,  ac  o  fewn  40  roynyd  i'r  porlh  a 
enwyd.  Gwlad  fras,  iachus,  u  hinsawdd  dymherus,  y  dywedir  ei 
fed,  heb  bytli  rew  nac  eira;  ei'hr  pob  ffrnythau  y  tropics  yn  oyn- 
nyrchu  yn  doreithiog. 

Gwelwch  oddiwrth  yr  boll  ysgogi;idau  hyn,  fed  y  brophwydo]- 
iaeth,  nou  y  ddychymrayg  a  ysi^rifenais  atoch  o'r  blaen,  yu  ciel 
ei  pbrysur  gylla^vni,  sef  mai  dybenion  yr  oil  yw  agoryd  y  fifordd 
i'r  Saint  i  ddyfod  yma  o'r  de;iu,  yn  lie  dyfod  ar  hyd  ddyfroedd 
mellditliiol  Missouri,  a'r  daith  hirfailh  a  phuenus  dros  y  tir  a'r 
mynyddoedd  creiglyd.  Credai  na  fydd  braidd  banner  y  pellder, 
y  gost,  na'r  amser  i  ddod  yma.  pan  y  cwblheir  y  gledrffordd  ag 
«ydd  y  I  cael  ei  phrysuro  yn  y  blaen  dros  wddl'dir  Panama,  a» 
yua  mewn  Hong  i  San  Diego,  ac  yna  ar  hyd  cledrffordd  i'r  lie  a 
ddewisoch. 

Newvddion  da  yw  y  rhai  hya,  onide,  i  orlhrymedig  blant  Seioa 
yn  enwedig,  pan  y  cofiwn  eu  hiraeth  am  ryddid  a  dod  adref — 
pan  nad  oes  ganddynt  obaith,  liloedd  o  honynt,  y  gallant  ennill 
vna  ddigoa  yn  ea  hoes  i  daUi  ea  cost  hyd  >ma.  Er  hyny,  y  mae 
genyf  qowyddion  gwell  etto  i'r  ffyddlon  a'r  arnyneddgar,  yr  h\n  a 
brofu  ofal  mawr  Duw  a'i  weis'.ou  droa  ei  boll  blant.  Meddyliaf 
fod  Uawer,  yu  yr  ol<rg  ar  yr  addowidion  blaeuorol.  yn  canu  ac  yn 
wylo,  yn  llawenhau  ac  yn  trisiau  ar  yn  ail;  canys,  meddant,  pa 
les  yw  y  deml  na'i  hordinbadau  i  ni,  tra  yr  y'm  rhy  clawd  i  allil 
myued  i'r  fan  lie  y  mae;  ac  v  maent  yu  gofidio  ddydd  a  noa  o 
herwydd  eu  banallu  i  gyrha':dd  i  Seion  i  fwynhau  breintiau  j 
Saint.  Eithr  ymgalonognch,  diodion  Cymru,  ni  chollir  chwithau 
o  herwydd  eich  tlodi ;  ac  ni  fyrhiodd  braich  eicb  Duw,  fel  na 
alio  gasglu  y  ilodion  oil  o  pyrsu  y  ddaear.  Er  y  byild  mell- 
dilh  miloeJd  ar  benau  y  rhai  tlodidn  ag  y  talwyd  eu  cost  i  Seion, 
o  herwydd  eu  hiinoneslrwyJd  a'u  hangharedigrnydd ;  etto,  ni 
ehauant  i  fyny  ffyrdd  Duw,  ac  ni  allaut  rwystro  ei  waith  of  yu 
mlaen.  Yn  lie  y  ffordd  bono  i  gasglu  y  tlodion,  y  mae  cymdeithat 
wedi  cael  ei  sefydlu  yma  o  dan  nawdd  y  llywudraeth,  a  B.  Young 
yn  lly  wydd  arni,  trwy  roddion,  yr  hyn  sydd  eisoes  yn  ddegau  a 
filocdd  0  ddolars.  Ei  dyben  yw  casglu  y  tlodion  yma,  yn  mha 
le  J  gweithiant  ar  y  gweithfaau  cyboeddus,  oes  talu  yn  ol  yr  bya 
a  gatTKUt.    X>irprw;nyd  yr  Eagob  Hauler  ac  eieill  i'r  Talc ithiau^ 


ft  dyeliwelDsaut  jn  yr  Hydref  gyda  channosdd  o'r  gweddillinn  o'r 
rhai  tlodion  oedd  yn  Nkuvoo,  &c.  Mae  y/  holl  ennill  oddiwrth 
en  gwaith  yn  dychwplyd  i'r  Drysorfa,  ac  felly  cynnydda  o  hyd, 
heblaw  y  cyfraniadau  parhaus,  hyd  nes,  gobeithiaf,  y  leimlir  ei 
heffeithiau  daionus  hyd  Frydain,  a  Chymru  hcfyd  cyn  hir.  Wele 
i  chwi,  dlodion,  brawf  o*r  hyn  a  adden-ais  dros  Dduw  i  chwi  pan 
yna,  sef  iia  adanai  chwi  yn  ol  o  herwydd  eich  tlodi.  Llawen- 
hewch,  ynte,  yn  hyn,  byddwch  fiyddlon  ao  emyneddgar  hyd  onid 
anfoner  am  danoch. 

Newydd  arall  ag  sydd  genyf  i'w  thraethn  i  chwi  yw,  ein  bod 
ninnau  yn  y  He  hwn  Tvedi  dechreu  adeiladu  teml — fod  pawb  yn 
unfryd  yn  y  path,  ac  nid  oes  Hoimheuaeth  genyf  fi  a'r  na  cbwbi- 
heir  hon  cyn  diwedd  yr  haf  nesaf.  Y  mae  digonedd  wedi  ei 
addaw  yn  awr  at  hyny ;  sc  wedi  hyny  bydd  ein  llan  enydd  yn 
fwy  cyflawn  fyth. 

Newyddion  ereill  y«,o  barthed  i'r  Madociaid;  heblaw  yr  hyn 
B  ysgri/enais  yn  hanes  fy  nhaith,  clywais  yn  yr  Hydref,  yn  y 
Ddinas,  gan  foneddwr  ag  oedd  yn  byw  yn  Mexico,  ac  ar  ei  ffordd 
adref  o'r  Taleithicu  drwy  yma,  ei  fod  ef  ere  ychydig  o  tiynyddaa 
yn  ol  wedi  cael  ellan  ar  ei  daith,  genedl  o  bob!  wynion;  ac  efs 
a'a  desgrifiai  yn  debyg  iawn  fel  y  desgrifiai  Mr.  Ward  ac  ereiU 
hwynt,  ac  yn  ^wladychu  yn  yr  nn  fan.  Dyweda  o  barthed  idd 
eu  tai,  eu  bod  naill  ai  wedi  eu  naddu  yn  y  graig,  neo  eu  hadeiladn 
o  gpryg  mewn  cilfacb,  rhwng  creigiau  nchel  ac  anmhosibl  myned 
atynt,  ond  trwy  un  ddisgynfa  gnl — eu  bod  yn  dringo  ysgolion  i 
benau  ea  tai  o'r  ochr  allan,  ac  yn  myned  iddynt  o'r  uen  i  waered. 
Dyweda  ereill  beth  yn  w  ihanol  am  hyn.  Groesawyd  ef  a'i  gyf- 
eillion  i'w  plith,  drwy  i  tna  thri  chant  o  ferched  ieuainc  ddyfod  . 
wedi  gwisgo  yn  eu  pais  a'u  pettigown  gwynion,  a'n  penau  wedi  eu 
hadduruo  4  blodau,  fic;  fod  gan  bob  un  gwdyn  ac  ychydig  tiawd 
o  yd  yr  India  ynddo,  yr  hwu  a  henent  ar  hyd  y  Uwybr  o'u  hlaen. 
Dangosa  y  ddefod  hon  eu  llawnder,  yngliyd  a'u  haelioni  a'u  car- 
edigrwydd.  Diwallasant  eu  hangbenrbeidian  yn  rhad  pan  aeth- 
ant  ymaith. 

Heblaw  hyna,  cyhoeddodd  Col.  Doniphan  o  Missouri,  ddarfod 
i  ran  o'i  fyddin  ef,  j-n  rhyfel  Mexico,  ar  ol  eyhoeddi  heddwcli, 
gynnyg  eu  gwasanaeih  i  adferyd  heddwcb  yn  iiihlitb  rhai  o'r 
ludiaid  cymraydogaetbol.  Ccllasant  eu  ffordd  am  amser,  ac  o'r 
diwedd  cawsant  allan  bobl  wynion,  y  rhai  a'u  derbyniasant  yn 
^oesa^7n8,  ac  fe  anafaaant  yno.  Yn  y  gwanwyn  hebryngas'aiit 
hwy  y  milwyr  i  Santa  Fe  ;  am  yr  hyn  garedigrwydd  anfonodd  y 
Col.  gatrawd  i'w  hebrwng  hwytbau  adref  yn  ddiogel,  Cyhoedd- 
odd efe  wedi  hyny  eu  hanes  yn  newyddiaduron  y  Taleithiau; 
eithrni  chefais  y  fraint  o'u  gweled.  Dywedodd  un  wrthyf  ei  fod' 
•f  wedi  dfirllen  yr  hanes,  ynghyd  k  dau  draethawd  a  gyhoeddasid 
gan  deilbwyr  ereill  a  fuont  yn  eu  plith,  a  sicrha  y  blaenaf,  ni  wn 
pa  fodd,  mai  Cyniraeg  a  siaradant  yno.  Cytuna  yr  baneiion 
kyn  yn  bynod  mewn  hynodion  am  danynt  hwy, 
,    Ya  bUtnacb  etto,  deaUnia  drwy  yr  Indiaid  ag  tydd  yn  jmn>»\«t 


ii  lii  jma,  sef  yr  Utahs,  fod  rhai  o'u  blaenoriaid  hwy  yn  arferol  • 
fyned  biiiidd  bob  haf  i'r  deau  oddeutu  tailh  deg  diwrnod,  i  far- 
sianda  gyda  phobl  wynion,  pa  rai,  ebe  bwy,  a  wnant  ac  a  wisgant 
diiillad  cyffelyb  i'r  Mormoniaidi  a  bod  eu  benywod  yn  Rawer 
glanach  na  hwynt.  Eu  bod  yn  llafurio  y  ddaear,  ac  yn  aredig  ag 
UD  ceffyl  mawr,  lew,  ag  aradr  haiarn, — fed  eu  hoffer  ceffylau  yn 
fath  o  «;e4  gref  o'u  gwaith  eu  hunain.  Dangosasant  i  mi  wrth- 
banau  gwlauen  a  brynasent  yno,  y  rhai  eydd  o  gyfifelyb  wneu- 
tbuiiad  i  waead  cartrefol  Cymru.  Gwnant  rai  o  amryw  liwiau, 
a  rhesi  duon  nea  leisiou  mewn  gwyn,  niewn  ereill.  Dyweda  yr 
lodiaid  hyn  eu  bod  hwy  yn  bur  goelgrefyddol — eu  bod  yn  credu 
mewn  dewiniaid,  swynwyr,  &c.,  a  bod  un  dyn  yn  marcbogaetb 
adref  o'r  coed  ar  bren  auferth,  beb  ddira  gweledig  yn  ei  lusgo  !  &c. 
Druain  o  honynt  OS  ynt  yn  fwy  coelgrefyddol  na'r  Tndiaid  byn. 
Dyagwyljaf  ycbwaneg  o'u  banes  pan  y  dycbwela  rhai  o*r  person- 
aii  a  (a  yn  eu  plith,  a  ctcwcb  banes  helaethach  eltn.  Cwynai  y 
brawd  Davis  fod  y  daman  yn  hirion  y  llynedd,  ond  ofnaf  y  bydd- 
wch  uhwi  yr  un  feddwl  ag  ef  yn  awr,  os  na  therfynaf  bellach. 
Ond  naill  ai/ra«(  ai  famine  sydd  rhjngora  o  hyd,  ac  ni  all  fod  yn 
nmgen  yn  awr.  Eithr  rbaid  terfynu  bellach,  gan  ymbortbi  ar  yr 
hanesiou  a  feddaf  am  danoch  yn  yr  Udgoen,  &c.,  hyd  yr  Hydref 
nesaf  mae'n  debyg,  pryd  y  dysgwyliaf  wiedd,  drwy  gael  eich  hanes- 
ion  am  y  flwyddyn  drwy  yr  Udgorn,  a  llythyrau  cynnwysfawr  a 
ddjsgwyliaf  oddiwrth  lawer  o  houoch. 

Mae  yr  oil  o'r  teuluoedd  a  ddaeth  yma  yn  fyw  ac  yn  iach  o 
ran  dira  a  gly  wais,  ac  ni  allant  lai  na  gwneyd  yn  dda  yn  y  wlad 
hon,  a  phawb  a  geisiant.  Aetb  amryw  Gymry  drwodd  yma  i 
wlad  yr  aur,  a  chyda  hwynt  neb  o'r  Cymry  ond  Thos.  John. 
Difyrua  iawn  genyf  weled,  pe  bai  ond  enwau  fy  hen  frodyr  selog 
a  chydweithwyr,  megys  Thos.  Pugh,  Howel  Williams,  T.  Giles, 
David  John,  Thomas  Bees,  ,Tohn  Thomas,  Eli.  Edwards,  Robert 
Evans,  Jos.  Davies,  D.  ^\ illiams,  Wm.  Williams  a'i  deulu,  &c., 
&c.,  eithr  nid  oes  le  i  enwi  yr  oil  na'r  banner  ag  sydd  yn  agos  at 
fy  ngbalon  beunydd,  eithr  neb  yn  fwy  na'ch  hunan,  a'm  hynawi 
frodyr  John  Davis  a  Wm.  Howells ;  cytieithais  ei  lythyr,  a  cby- 
hoeddwyd  ef  yn  y  "  Deseret  News"  ar  ddymuniad  y  Llywydd 
B.  Young.  Bwriadaf  ysgrifenu  ato  ef  yn  fuan,  a  gadewch  iddo 
glywed'  y  Uythyr  hwn.  Gweddiwch  drosto,  fel  y  gwnaf  fi  beun- 
ydd. Fy  serch  gwresocaf  at  y  brodyr  uchod  a'u  teuluoedd,  yn 
nghyd  a'ro  boll  gydnabod,  a'r  boll  Saint  anwyl  yna,  A'm  dym- 
ouiad  penaf  i  yw,  byddwch  selog,  addfwyn  a  duwiol,  a  gweJdiwch 
yn  barhaus  dros  eich  gilydd,  dros  Iwyddiant  Seion,  a  thrus  eich 
annheilwng  frawd  yn  yr  Arglwydd. 

DAN   JONES. 


Cyhoeddwyd,  ac  ar  wcrth  gan  Wm.  Phillips,   14,  Caitlt  Street, 
Gkbeland,  Merthyr    Tydfil. 

JvyN    »ATl'»,   &B«RAFFYDD,  MBBTara.TYSFK,. 


